
CANIAD Y GOG I ABFON. 


Tô »—Morwynion glân Meirẁnydd, 


POBFFAITH yw dy waith, Duw îôr, 
Mae tir a môr yn dystion; 

Da a didwyll gwnaed hwy ol!, 

Heb goll ua dim diSygion; 

Ond o’r cyfan goreu gwnaed 
Goreuwlad wiríad Arfon. 

P’Ie mae oynar ganiad côg 

Mewn glaswydd deiliog glwysion, 
Dyfniou neint, a chreigiau serth, 

A phrydferth reîeidr mawrionl 
Ar Eryri uchel wawr, 

Yn erfawr lànau Arfon. 

Defaîd filoedd sy’n porfâu 
Ar hyd ei bryniau meithion, 

Ëi gweunydd heirdd, a’i bronydd tê^ 
Sy’n Uawn o wartheg duon, 

Da yw’r pysgod sydd yn gwau 
Yn uyfniou lynau Aríon. 

Clywir adlais bêr ddibaid 
Y clau fugeiliaid gwiwlon, 

A’u chwibaniad hyd y dydd, 

Ar hyd ei gelltydd gwylltit^ 

A âìniwaid frefiad ŵyu 
Ar irfwyn fryniau Arfoa. 






2 


Cîy wir miwsig bwysig, bêr, 

Trwy fwynder twrf y wendoo 
Nos a dydd y sydd a’i st, 

Yn golchi ’i glanau gleinion; 

O! na chawn i rodio o hyd 
Hyd forfìn hyfryd Arfoo. 

P’le mae amîaf geingciau pêr 
Y gwiwber delynorion; 

Pawb yn canu yn eu cyîch, 

O’n hamgylch fwyn benillion, 

Yn gariadlon, gyson gôr, 

Yn ngoror erfai Arfon. 

P’ie mae rawyndor doethder dysg 
Ao addysg têg agweddion, 

Odlau cu, a mydru mawl, 

A siriawl ddoniawl ddynionî 
P’le mae ’r Beirddion mwya’ ’u olod, 
Anorfod, oud yn Arfont 

Pv7y Bydd bur, heb dwyll na brâd, 
Drwg fwriad ua dicböliionl 
Pwy sydd h iwddgar, heb naws gŵg, 
iNöU gyual drwg uuicdnion? 

Pwy sydd un, ac un i gyd, 

Ond dewrfeib hyfryd Arfonl 

Eardd yw ’r haul ar foreu têg, 

A gloywdeg uwch gwaelodiouj 
£[ardd a liòo yw meiiliou Mai, 

Ar ddifai lenydd afon,— 
Harddach yv/ menywod mâd 
Goreuwlad wirfad Arfon. 

P’le y ceir mewn dolur du 
Anadiu iach awelon, 

Yíed dyfroedd mawr eu rhin 
Sydd woll na gwin i’r galonf 
P’le ceir liaeth a mêl heb draif 
Yn erfai írodir Arfon. 



Pa le y bum ja chwareu gynt 
Yn chwyrn fy hvnt a’m troioi^ 

Pan oedd nwyf maboliaeth olau 
Yn bywiocâu fy nghalon, 

Heb drafferthion i’m pruddhauî 
Ar erfai frodir Arfon. 

Y mae hiraeth i’m trymhau 
Am weled glanau gleiniou, 

Hyíryd ddolydd, maesydd maith 
Sy ’n lanwaith heb elynion, 

Ac am greigiau, mnriau mawr, 

Clogwynfawr, erfawr Arfon. 

Os da gan glaf ar fin ei fedd 
Gael adwedd o’i glefydiou— 

Os da gan grwydryn yn y nos, 

Gaei lletty diddos boddion, 

Gwell gan i gael iloches glyd 
0 dwrf y byd yn Arfon. 

Owyn fy myd pe cawn yn awr 
Adenydd y wawr dirion; 

Iledeg wnawn dros fôr a tẂi^ 

Yn gywir ao yn union, 

A disgynwn yn ddiau 
Ar erfai fryniau Arfon. 

Duw a’m dycco cyn fy medtî, 

1 fyw mewu hedd a digon, 

A chael treulio ’m gweddilì oes 
Heb loesau anfelusion; 

Hyn yw ’m harch, a Duw yn dad, 

Yn mynwes wirfad Arfon. 

A phan y delo diwedd oes, 

A du loes angau creulon, 

A d’od o’r dydd i’m rhoddi ’n fud 
Yn nistaw fyd marwolion, 

Boed i’m oorph gael bedd yn nghla! 

A daear erfai Aríou. 

Ibba» Gla» GmuoirrMt 
78 


YMWELIAD Y BAEDD 

A THRE’R BALA 

I dref y Bala yr aeth y Bardd, 

I edrych am ei dad; 

Aeth dros y tŷ, a thrwy yr ardd, 

Gan waeddi “0 íy nhad!— 
îîid yw fy nhad yn unrhyw fan, 

Os nad yw yn y bedd;” 

Atebai careg iddo’n wan, 

Dywedai,—“Yn y beddl” 

«Pe îe mae Gwen, fy anwyl Gwen, 

Fy cbwaer pa le’r wyt tiî 
Os wyt yn fyw, anwylaf Gwen, 

Ateba, ‘Welefi’— 

Ni cblywaf lais, mawr yw fy mraw, 

Wyt tithau yn y bedd?” 

Atebai’i gareg oedd gerllaw, 

Dywedai “Ynybeddl” 

*‘Fy mam, fy mam, anwylaf faml 
A ro’ist im’ faeth a mâg, 

0 dy wed im’, fy mam, pahi m 
Alae’r gadair hon yn wagî 
Fy mam, fy mam, fy mam, fy mam 
Wyt tithau yn y beddî” 

Atebai’ gareg ateb gam, 

Dywedai,—“Yn y bedd!” 

**Mae’r iỳ yn dywyll drwyddo draw, 

A’r ardd â’i Uodau’n wyw; 

Na’m tad, na’m mam, na’m chwaer gerUaWr 
Ni welaf mwy yn fyw; 

Maent hwy yn cysgu’n min y Llyn, 

Mewn gwely pridd eu tri: 

Mi wylaf dro wrth feddwl hyn, 

Mae hiraeth arnaf fi.”— Tegid. 

Àrgraftbyd gan H. Hum<phrey$, 


